
Djibril Chimère Diaw 



LEXIQUE WOLOF AFAR FRANÇAIS 

Copyright © 2006-2007 Djibril Chimère Diaw 



WOLOF 


AFAR 


aada j , baax g , xarbaax 1 


abuk-raqti 


aaye b , tere b 


kalaat , magan 


àddina, adduna, s- 


baad 


àjjana j 


gannat 


ak 


illuk 


ak 


kee 


alal j , am-am b 


gadda 


àll b , maayaay b 


garbô 


àll b , naay b 


barri 


am 


aalliyya 


an 


kadâ , bodda 


ànd , gunge 


waklisiyya 


àndandoo b , morom m 


wakliyta 


asamaan s 


qaran 


askan w 


agat 


askan w , geno g ; meen m , xeet w raddi 


at 


karma 


at m 


liggida 


ati 


uxi 


ayubés g , simen b 


ayyam 


ba 


fan 


ba , bàyyi , wacc 


cabiyya 


baa b 


goroyyâ 


baaraam b 


feerâ 


baat b 


qangarâ 


baat b 


xongolô 


baat b , kàddu g 


yaab 


baax 


meqe 


baax , lu baax 


maqaané 


baax g , xarbaax g , aada j 


qaadâ 


baaxaay g 


mexxat 


baay j , pàppa j 


abba 


bàkkaar b 


dammi 


bakkan b 


san 


bala , laata 


naharat 


bàmmeel b , mbanaar m 


magaq 


ban , lànk 


ciniyya 


bànneex b 


tassa 


banqaas b 


ludda 


bant b 


caxxa 


bare , sakkan 


maggo 


bareel , sakkanal , yokk 


aymaggiyya 


bataaxal b 


farmô 


bax 


facisiyya 


baxal 


facsiyya 


bay 


abquriyya 


bées 


qusba 


bées 


qusba 


bëgg 


akciniyya 


bëgg 


faxiyya 


bëgg-bëgg b 


suumut 


bëj-gànnaar b , ngopp 1 


kilbat 



FRANÇAIS 

coutume 

interdiction 

monde 

paradis 

avec 

et 

richesse 

forêt 

brousse 

avoir 

déjeuner 

accompagner 

compagnon 

ciel 

nation 

lignée 

âge 

année 

encore 

semaine 

jusqu'à , vers 

laisser 

autruche 

doigt 

mot 

voix 

parole 

bon 

bien 

tradition 

qualité 

père 

péché 

nez 

avant que 

tombe 

refuser 

plaisir 

branche 

bâton 

nombreux , beaucoup 

multiplier 

message , lettre 

bouillir 

faire bouillir 

cultiver 

neuf 

nouveau 

aimer 

vouloir 

désir , convoitise 

nord 



béjjén b 


gaysâ 


corne 


bëj-saalum b , tank b , xarfu g 


gabbi qari 


sud 


bëkk-démb 


ambaaca 


avant-hier 


bekkoor b , xiif g 


qulul 


famine 


ben b 


boddinâ 


dent 


beneen b 


aki 


autre 


benn , menn 


inki 


unique 


bépp , lépp , képp 


kulli 


tout 


bëre b 


giclô 


lutte 


béréb b 


arac 


lieu , endroit 


bès b , fan w , bëccëg b 


ayrô , laqô 


jour 


bët b , gët g 


inti 


oeil 


bëy w 


reytâ 


chèvre 


bëy y 


wadâr 


chèvres 


biir b 


bagu 


ventre 


bijji 


maaqiyya , qagisiyya 


répéter 


bind 


feeraysiyya 


écrire 


bindkat b 


feerayseyna (â) 


écrivain 


binit b 


kallâ 


boue 


biti 


afâ 


dehors , extérieur 


bitik b 


dukkaan 


boutique 


bon 


uma 


mauvais 


boole 


eglâ 


associer 


boot 


nayiyya 


porter sur le dos 


bôoxante b , bëmëxante b 


dufa 


bousculade 


bopp b 


amô 


tête 


bor y 


magô 


dettes 


borom b 


wannâ 


propriétaire 


borom xam-xam b 


qaalimtu 


savant 


bu jëkk ba 


dumah 


autrefois 


bunt b 


culmâ 


entrée 


bunt b 


baab 


porte 


buqat b , ragal b , xutt b 


bexxa (â) 


poltron (ne) 


buum g 


akat 


corde 


buur b 


amoyta 


roi 


caabi j , doom b 


maftac , fakeyna 


clé 


càccg 


garqô 


vol 


càccg 


garqiinô 


vol 


cafka 1 


tamu 


goût 


càggan 


sa b bâta h 


à cause de 


càkkéef b , kéewnga g 


wahan 


environnement 


càmmon b 


gura 


gauche 


cant g , ngërëm 1 


gaddi gacsa 


remerciement 


ceeb b 


ruddi 


riz 


cet g 


saytunaané 


propreté 


ci 


addâ 


dans , à F intérieur 


ci 


bagu 


sur 


ci diggu 


gudél 


au milieu de 


cin I ,kàddir g 


buuti 


marmite 


colu g 


sartan 


habillement 


conc b , concoo b , conçu 


sucul 


coude 


coono g 


macal , taqabi 


fatigue 


cosaan 1 


oslé 


origine 


cosaan 1 , démb j 


aydaadu 


histoire 



cuuj b 


nali 


poussin 


cuuraay 1 


lubaan 


encens 


daabo b , daamar j , ndaama b 


makiinâ , baabur 


voiture 


daanu 


annikisiyya 


tomber 


dagan 


calaali 


licite 


dagg, dog 


argiqiyya 


couper 


dagg-dagg b 


garuq 


coupure 


daje 


angaarawiyya 


rencontrer 


dàll w 


kabellâ 


chaussure 


dàqe 


katayiyya 


poursuivre 


daw 


ardiyya 


courir 


daw 


kudiyya 


fuir 


daw b 


aarda 


course 


daw b 


kudim 


fuite 


dax g , boor b 


su bac 


beurre 


dëbës y , bagaas b 


uwwa 


bagage 


dee 


raba 


mort 


dee 


rabiyya 


mourir 


déedéet 


maleey 


non 


def 


abiyya 


faire 


defa , jagal 


bicisiyya 


réparer 


def are 


aymaaqiyya 


réconcilier 


defaroo b 


mamuq 


réconciliation 


dëgër 


gibdi 


dur(e) 


déggoo b , juboo b 


ittin-gey 


accord 


déggoo b , juboo b 


oggol 


accord 


déglu 


ankacisiyya 


écouter 


dëkk 


sigiyya 


habiter 


delloo 


gacisiyya 


rendre 


dellu b , wonniku b 


madaarâ 


retour 


dem 


gexiyya 


aller , partir 


démb 


béera , kimal 


hier 


denc 


dacrisiyya 


garder 


denc b 


maddur 


économie 


der b 


arab 


peau 


deretj 


caydu 


sang 


deretj 


qabal 


sang 


dexg 


weeqaytu 


fleuve 


dibi g , fetal g , ndéll 1 


girâ 


fusil 


digaloo b 


caddô , caydu 


frontière 


digaloo b 


cudduud 


frontière 


digg b 


gudé 


milieu 


diggu-bëccëg b 


dohori 


midi 


diggu-gannaawg 


elle 


dos 


diine j , yoon w 


diini 


religion 


dimmali, jàppale 


catiyya 


aider 


diwg 


salit 


huile 


dof b 


cabuli 


fou 


doj w , xeer w , kogg w 


xaa 


caillou 


dolli, yokk 


osisiyya 


ajouter 


donn 


nagreyna 


héritier 


doole j 


cayla , qandé 


force 


doom 


baxa ,baxâ 


fils , fille 


door , tàmbali 


qembisiyya 


commencer 



doxalin b , defin b 

doxandéem b , gan g 

doy 

dugal 

dugg 

dund g 

dundal 

dunq w 

duus b , mbar m ,gannax g 

ëllëg , suba 

ëllëg s 

ëllëg s 

fafalnaaw b 

faj 

fale , fe 

far 

faramfacce 

fas w 

fattaliku 

fattaliku b 

fattaliku 

fatte 

fatteb 

feesal 

féex 

féey 

fen w , nar w 

fenkat 

fey 

fey 

fo 

fôon 

gaal g , looco g 

gaar b 

gàcce g 

gànjg 

gannaaw 

gannaaw , ba-noppi 

garab b 

garab g 

gas 

gaynde g , gar g 

gaynde-géej g 

géejg 

géej g 

géléem g 

gëm 

gëmmentu 

gëmmentu 

gémmin g 

génn 

génn b , bunt b 

genn-wâll g 

genn-wâll g 



caalat 

beedaytu , goonaytu 

xiqiyya 

culisiyya 

culiyya 

nuway 

adoobisiyya 

baal 

haffô 

béera 

decrô 

sarrô 

tayyaarâ 

daylisiyya 

to'kké 

duugiyya 

maqanisiyya 

fa ras 

kassitiyya 

kassit 

kasitiyya 

hawweeniyya 

hawwen 

kibiyya 

xabcin 

giirisiyya 

dirab 

dirabli (le) 

badisiyya , bargusiyya 

mekliyya 

digiriyya 

fugutiyya 

markab 

macattâ 

wacarriy 

gurmudda 

derré 

lakal 

diwâ 

caxâ 

dagiyya 

lubak 

nabaru 

bad 

badiida 

rakub 

akkaliyya 

qunduguliyya 

xiin 

af 

awqiyya 

mawuq 

garab 

nussi 



conduite , comportement 

étranger 

suffire 

faire entrer , introduire 

entrer 

vie 

nourrir 

plume 

vagues 

demain 

avenir 

avenir 

avion 

soigner 

là-bas 

effacer 

expliquer 

cheval 

rappeler (se) 

souvenir 

se souvenir 

oublier 

oubli 

remplir 

frais 

nager 

mensonge 

menteur 

éteindre 

payer 

jouer 

embrasser 

bateau 

gare , station 

honte 

bûche 

derrière 

après 

médicament 

arbre 

creuser 

lion 

requin 

mer 

océan 

dromadaire 

croire , penser 

avoir sommeil 

sommeil 

bouche 

sortir 

sortie 

moitié 

moitié 



gént 


soonitiyya 


rêver 


géntg 


soonô 


rêve 


gërëm , sant 


gadda gacisiyya 


remercier 


gerte-caaf g 


loos 


cacahuète 


gis 


abliyya 


voir 


gone y , xale y 


urru 


enfants 


gôom b 


dalé 


plaie 


gôorg 


labhaytu , seehadaytu 


homme 


guddi g 


bar 


nuit 


indi 


baahiyya 


apporter 


itam , it , tamit 


kaadu 


aussi , également 


jaan j 


abeesâ 


serpent 


jaaro b 


feerantô 


bague 


jaaxle 


wariggitiyya 


être étonné 


jaay 


aylammiyya 


vendre 


jaay 


limmoysiyya 


vendre 


jaaykat b 


limmoyseyna 


vendeur 


jabar j 


barra 


épouse 


jàkka j , jumaa j 


masgiid 


mosquée 


jàmm nga fanaan , jàmm nga yendu 


maacisse 


bonjour 


jàmm nga yendu 


naga'sse 


bonsoir 


jamonoj 


taariik 


date 


jamonoj 


cilli 


saison 


janax j 


ikiqyô 


souris 


jàng 


baritiyya 


apprendre 


jàng 


kawisiyya 


lire 


jàngale 


barisiyya 


instruire , enseigner 


jàngalekat b 


barseyna (â) 


enseignant (e) 


jàngoro j , feebar b , wopp b , tawat 






b 


biyak 


maladie 


jànq b 


baxuwwâ 


jeune fille 


janq b , xiig b 


bikir 


vierge 


jant b 


ayrô 


soleil 


jàpp 


abbaxiyya 


attraper 


jar 


rakiisi 


bon marché 


jasig j 


xabaadô 


crocodile 


jeex , làpp 


qakkoowiyya 


maigrir 


jëkkër j 


baqala 


mari 


jèl , fab 


beyiyya 


prendre 


jen , puus 


gutuqiyya 


pousser 


jën w, jèn w 


kullumta 


poisson 


jënd, jènd, 


xaamiyya 


acheter 


jétur b 


gubnâ 


veuve 


jigéen j 


barra 


femme 


jigéen y 


agabu 


femmes 


jikko j 


caalat , tabiiqat 


caractère 


jirim g , baayo b 


qayxixxu 


orphelin 


joowu b 


seeb 


rame 


jub 


gar 


droit 


juddu 


abukiyya 


naître 


juddu b 


ubkâ 


naissance 


julli b 


salât 


prière 


junqôob b , koti b 


sangayyâ 


crabe 


kaabarw 


idâ 


brebis 


kaani g 


bisbas , dukkus 


piment 



kafe g 


buna 


café 


kàlluur g , yul b 


sarbâ 


mollet 


kan 


maa laqô 


quand 


kan 


maawaqdi 


quand 


kana g , kàncooli g 


hantuuta 


rat 


kanam g 


fooca 


visage 


karaw g , kawar g 


xagor 


cheveux 


kawewaay g , kowewaay g 


xexxar 


hauteur 


kayit g 


warkat 


papier 


kenneef g 


inkittinaané 


unicité 


ker g , keppaar g 


iraawô 


ombre 


kër g , màkkaan m 


qari 


maison 


kër g , màkkaan m 


buxâ 


maison , foyer 


kërin g 


facami 


charbon du bois 


kéwél g 


simbiliqqâ 


gazelle 


kon 


hay 


donc 


kôolute g 


kibal 


confiance 


kuddu g 


maklaq ,maakâ 


cuillère 


kumpag 


cuumi , sirri 


secret 


laaj 


esseriyya 


demander questionner 


laaj b 


esserô 


demande , question 


laajj 


toomâ 


ail 


lakk 


carrisiyya 


brûler 


Iàkkw, kàllaama g 


af 


langue , bouche 


lai b 


olloytâ 


lit 


làmmin w , lammih w 


arrabâ 


langue (anatomie) 


làqu , làqatu ,luqu 


sasiyya 


se cacher 


léegi 


a way 


maintenant 


leeraay g 


diifu 


lumière 


lëfk 


tù 


chose 


lekk 


akmiyya 


manger 


Iekk g , nam w 


maaqô 


nourriture 


lëndëm g 


dite 


obscurité 


M 


a 


ce , cet , ces 


liggèey b 


taamâ 


travail 


liggéeykat 


taamiteyna 


travailleur 


liggéeykat b , uwaryée b 


kuuli 


ouvrier 


Mm , wann , wonn 


loowiyya 


compter 


Mm b 


ixximâ 


nombre 


lox 


axaxitiyya 


trembler 


loxo b 


gabâ 


main 


lu-tax , lu waral 


macah 


pourquoi 


ma 


anu 


je , moi 


maanaam 


axcih 


c'est-à-dire 


maanaam 


maqnâh 


c'est-à-dire 


mag , réy , njool 


kaxxa 


grand (e) 


mala m , rab w , bàyyima b 


ala 


animal 


man , mën , mun 


duddô 


pouvoir 


màngo 


mango 


mangue 


.mar 


bakaariyya 


avoir soif 


mar m 


bakaar 


soif 


marax m , timis j 


magrib 


crépuscule 


marse b , ja b 


qadaagâ 


marché 


may , jox 


acuyiyya 


donner 



mayg 




barkat 


bénédiction 


mbaal m , jéggal 


cabsu , qafu 


pardon 


mbaam-sëf i 


m 


danan 


âne 


mbagg m 




sanku 


épaule 


mbàq g 




urruffé , ulqi 


estomac 


mbar m 




kibâ 


étui , fourreau 


mbay m 




buqré 


agriculture 


mbëggeel g 


, cofeel g 


kacanu 


amour 


mbégte 




farcat 


joie 


mbind m 




feerâ 


écriture 


mbir m , afeer b , yëf y , lëf k 


makkô , caagid 


affaire 


mbonaatm, 


ndoomaar m,un 






b,mawwa g 




liddâ 


tortue 


mboole m 




itta'llih , itta'lluk 


ensemble 


mbooloo m 




miglis 


assemblée 


mbôot m 




xallucta 


cafard 


mboq m 




sanaadir 


maïs 


mbott m 




aqantu 


grenouille 


mburu m 




furumtô 


pain 


meeb b , du 


umaat b 


laqafi 


appât 


meewm 




can 


lait 


melo b 




bisu 


couleur 


mer m 




naqabu 


colère 


merloo , naqaral 


ceeriyya 


fâcher 


mettit w 




biyak 


souffrance 


minise 




naggaar 


menuisier 


misaal m 




ceelallô 


exemple 


montar b 




saaqat 


montre , heure 


mos , nam 




quwaaf 


goûter 


moyaal m , 1 


lempo b 


karat 


impôt 


mukk 




way 


jamais 


mun g 




gadeebô , sabri 


patience 


muss m , wund w , janaab j 


bissâ 


chat 


muss m , wund w , janaab j 


dimmatô 


chat 


naan 




aaqubiyya 


boire 


naat b 




kukaaqi 


pintade 


naata 




maa gidé 


combien 


naawaaay b 




qaxumaané 


laideur 


nag w 




abur 


boeuf 


nâkka-déggoo b 


ittin-way 


désaccord 


nâkka-xam , 


, xamadi g 


iggimâ 


ignorance 


nammeel g 




cubbi 


intention 


nànd , xam 


, gis 


afhimiyya 


comprendre 


nàndal 




afqiyya 


abreuver 


nangu 




oggoliyya 


accepter 

accepter , accorder , 


nangu 




oggoliyya 


consentir 


napp 




agilliyya 


pêcher 


napp m 




gillaabi 


pêche 


haq 




xooqiyya 


suer 


naq w 




xooq 


sueur 


naw 




axcixiyya 


coudre 


nay w 




dakanu 


éléphant 


nay w 




darsaytu 


élève , écolier 


ndam 1 




maysô 


victoire 



ndànk 


caatih 


lentement 


ndaw , tuuti 


qunxa 


petit 


ndékki 1 


kuraq 


petit-déjeuner 


ndën 1 


kadâ 


repas 


ndënd m 


karambô 


tambour 


ndey j , yaay j 


inâ 


mère 


ndigal 1 


idini 


autorisation 


ndigal 1 


amri 


ordre 


ndimmal 1 


catô 


aide 


ndof g 


cabu 


folie 


ndokkale 


unkaq 


félicitation 


ndono 1 


nagrâ 


héritage 


ndoorte 1 , njalbèen g 


qembô 


commencement , début 


ndox m 


lée 


eau 


nëbb 


aaquriyya 


cacher 


néeg b 


magdan , qari 


chambre 


néew b 


raysa 


cadavre 


neexal b 


acwà 


cadeau , don 


neex-xel 


kaslé 


intelligents 


nelaw 


xiiniyya 


dormir 


nen b 


naalaytu 


oeuf 


nenne b , Iiir b 


alqi 


bébé 


nettali , xabar 


gabbaaqiyya 


raconter , rapporter 


nettali b 


gabbaaqu 


rapport 


new , dikk 


amaatiyya 


venir 


ngelaw 1 


hawâ 


air 


ngelaw 1 


caacay 


vent 


ngéndi m , dëkk b , péey b 


magaalâ 


ville 


ngoon g 


carra , qasri 


après-midi 


nguurg 


cukuumât 


gouvernement 


niirw 


qubul 


nuage 


nit ni , nit ni 


ummattâ 


population 


njaay m 


kabxâ , tirfi 


commerce 


njaay m 


limô 


vente 


njaboot g , waa-kër g 


daalâ 


famille 


njamala g 


gari 


girafe 


njàng m 


kawsa 


lecture 


njarin 1 


nafqi 


utilité 


njéeréer b 


qanaytu 


criquet 


njèg 1 


melleb , shiqri 


prix 


njegenaay 1 , ngegenaay 1 


barkumâ ,makaddâ 


oreiller 


njël g , fajar j 


dibrô , subci 


l'aube 


njiit 1 , kilifa g 


abba 


chef 


njombor j 


bakkeela 


lapin 


njub g , yoon w 


qadli 


justice 


noon b 


moola , qaduwwi 


ennemi 


nopp b 


ayti 


oreille 


noppi , sotal , pare 


gabâ kaliyya 


finir 


nuyu 


salaamaqlé abiyya 


saluer 


nuyu b , nuyoo b, jàmmsante b 


nagaynâ 


salutation 


ôbbali 


saksakitiyya 


bailler 


ôom b 


gulub 


genou 


orma j 


caddi 


respect 


paaka b 


gilé 


couteau 



paj m 


daylu 


soin 


pal g 


doorô 


élection 


palanteer b , paranteer b 


taagat 


fenêtre 


peesekaay b 


miidaan , keexeyna 


balance 


per b 


luul 


perle 


përye , woo 


deeqiyya 


inviter 


peyg 


masaaharâ , qasbi 


salaire 


picc m 


kimbirô 


oiseau 


po m 


digir 


jeu 


poos b , jiba j 


giib 


poche 


purux g 


qunti (anat) 


gorge 


puur b 


muufé 


four 


raaya b 


bandiirat 


drapeau 


rafetaay 


qaxmaqaané 


beauté 


ragal 


conxitiyya 


avoir peur 


ratt 


axigiliyya 


traire 


raxas 


kaqlisiyya 


laver 


rëbb m 


admô 


chasse 


reen b , w 


ramid 


racine 


réer 


sutiyya 


disparaître 


reer b 


dirar ,diraari 


dîner 


réewm 


baaxô 


pays 


regg , suur 


cayiyya 


rassasié (être) 


rey 


qidiyya 


tuer 


réyg 


kaxxamariinô 


orgueil 


ron , suuf 


guba 


sous 


rongoon w , rangoon w 


ximô 


larme 


rus 


wacarriyiyya 


avoir honte 


sa 


ku 


ta , ton 


saabu b 


saabun 


savon 


saaku b 


santâ 


sac 


saa-su-ne 


kulli waqdi 


toujours 


sàcc 


garaqiyya 


voler 


sàcc b 


garqa (â) 


voleur , euse 


safara s , w 


girâ 


feu 


sag b 


migaq 


honneur 


samp 


daabisiya 


planter 


sangu 


kaqaliyya 


laver (se) 


sànni 


qidiyya 


jeter 


sarax s 


dakâ 


aumône , offrande 


satala b 


tikli 


bouilloire 


saw m 


caysô 


urine 


saxaar g 


tareen , qiyyabaabur 


train 


saxaar s 


qiir 


fumée 


sedd 


wac 


froid 


seede s 


wadu 


témoignage 


seet b , eksame b 


aqayyaaré 


examen 


seet b , eksame b 


imticaan 


examen 


seet , natt 


gabbatiyya 


essayer 


seet , xool 


wagitiyya 


regarder 


seetu b 


mered 


miroir 


seetu b 


mereyyâ 


miroir 


séqg 


dorrahiyta 


coq 


setal 


saytunisiyya 


rendre propre 



sewaay b 


qaku 


maigreur 


sidditw 


ramad 


artère , veine 


siikkim b 


deben 


barbe 


simis b 


kamis 


chemise 


sindax b 


xokto 


lézard 


sippax s 


kookab 


crevettes 


soble s 


basai 


oignon 


soj 


gosoniyya 


être enrhumé 


soj m 


goson 


rhume 


sondeel b 


samqi 


bougie 


soppi 


abiddiliyya , milaagiyya 


changer 


soraas b 


liim 


orange 


soxla 


atceegiyya 


avoir besoin 


soxla s , aajo j 


mutcaagâ 


besoin 


suuf s , kekk b , 1 ;deg w 


ardi 


sol 


suukar s 


sokkar 


sucre 


suul 


aaguqiyya 


enterrer 


suur 


cayiyya 


être rassasié 


taalif b 


qadar 


poème 


taalifkat b 


qadareyna (â) 


poète (poétesse) 


taaw b 


saqal 


aîné 


tabax 


xisiyya 


construire 


tabax b 


xisné 


construction 


tagg , bàkk 


faylisiyya 


louer , flatter 


takk 


digibiyya 


épouser 


takkg 


digib 


mariage 


tamaate j 


tamaatim 


tomate 


tàndarma j 


tamira 


dattes 


tàng 


niqin 


chaud (e) 


tàngal b 


naqnaq 


bonbon 


tangor b , xeer w 


qalé 


montagne 


tank 


iba 


pied 


tank b 


sarbâ 


jambe 


tànn 


dooriyya 


choisir , élire 


tànneef b 


doorô 


choix 


tas , tâggoo 


cabiyya 


divorcer 


taw 


roob radiyya 


pleuvoir 


taw b 


roob 


pluie 


taxaw 


aadiyiyya 


arrêter (s') 


tëb 


kaqitiyya 


sauter 


tëbb 


kaqô 


saut 


teen b 


qeela 


puits 


tef b 


bakal 


cabri 


tefes g 


saacil 


plage 


teg 


hayiyya 


placer , poser 


tegtal b 


mascassà 


indication 


tekki 


aturgumiyya 


traduire 


tene m 


kabqi 


guépard 


tepax y , kàppu taat w 


salaf 


fesse 


teraanga j 


qubnaytiinô 


hospitalité 


tëralin w , doxalin b 


akraarô 


plan 


tey j 


a saaku 


aujourd'hui 


tiisu b 


alliyô 


vomissement 


tilim j, salte b 


wasak 


saleté 



tisôoli , tisli 


sanitiyya 


éternuer 


tofoo m , rakk j 


maqanxa 


cadet 


togg 


aylaysiyya , alaysiyya 


cuire 


tontu , àddu , uyu , wuyu 


gacsiya 


répondre 


tontu b 


raddi 


réponse 


tonu b , bonofiis b 


faydâ ,xeefô 


bénéfice 


tool b 


masnô 


jardin 


tool b 


kudaad , bustaan 


champ 


tôor-tôor y 


qobor 


fleurs 


tooy 


aruqiyya 


être mouillé 


topp 


katayiyya 


suivre 


toppandoo b 


gaawisiyya 


imiter 


toppatoo 


yabariyya 


entretenir 


toppatoo g 


yabar 


entretien 


tukki 


safariyya 


voyager 


tukki b 


safar 


voyage 


tun m 


soktô 


lèvre 


tund w 


koomâ 


colline 


turw 


migaq 


nom 


turandoo b , tooma b 


muggaq 


homonyme 


tuuti 


dago 


peu 


ubbi , tijji 


fakiyya 


ouvrir 


waa-jur b , mbokk m 


xaleynâ 


parent 


waat , gin 


xiibitiyya 


jurer 


waaw 


yeey 


oui 


waaye 


immay 


mais 


wacc 


cabiyya 


abandonner 


wala , am , mbaa 


hinnay 


ou 


walbati , bittarni , dipparhi 


aduuriyya 


retourner 


wall g , ndimmal 1 


wadu 


secours 


wânni 


daggoowiyya 


diminuer 


warga w , àttaaya j 


saahi 


thé 


wasin 


xaliyya 


accoucher 


wasin g , jur b 


xalay 


accouchement 


wax 


axciyya 


dire 


wax 


yaabiyya 


parler 


waxambaane w 


furraynu 


jeune homme 


waxtaan 


walaliyya 


discuter , bavarder 


waxtaan w 


haasawâ 


conversation , causerie 


waxtu w 


saaqat 


heure 


waxtu w , diir b 


wakti , uddur 


temps 


weccet b , xànjar b 


lakqô 


monnaie 


weerw 


alsâ 


lune 


weerw 


alsa 


mois 


wéetaay b 


dibuukiyâ 


solitude 


weex 


qado 


blanc 


wen g 


birta 


fer 


wèn w 


kaaqaytu 


mouche 


wër 


makkiimiyya 


tourner 


wér 


uriyya 


être guerri 


wëraakon b , turist b 


wacaysireyna 


touriste 


wér-gi-yaram g 


qaafiyat 


santé 


wërsëgw, muur m 


saami , nasib 


chance 


wetare b 


libbaaki 


troc 



wëttéen w 


qutubi 


coton 


witt 


dagiyya 


cueillir 


woccu , tiisu 


alliitiyya 


vomir 


wol 


riyiyya 


moudre 


won 


aybulliyya 


montrer 


wonn 


anxuqiyya 


avaler 


woo 


secciyya 


appeler 


wottu , saytu , sàmm 


hawwasoysiyya 


surveiller , contrôler 


wowaay b 


qabar 


sécheresse 


woy 


gad abiyya 


chanter 


wut 


gorrisiyya 


chercher 


xaalis b 


lakqô 


argent 


xaar , nég 


qambaaliyya 


attendre 


xabaar b 


xaagu 


information 


xaj b 


kuta (â) 


chien 


xam 


aaxigiyya 


savoir 


xànq w , dénk w 


luuc 


planche , tableau 


xar m 


maru 


mouton 


xaraf b 


sa lot 


circoncision 


xare b 


qandé 


armée 


xare b , xeex b 


qeebi 


guerre 


xarit b 


kataysa 


ami 


xaritoo g 


kataysiinu 


amitié 


xarnu b 


karni , hora 


siècle 


xayma b 


cisab 


calcul 


xëcc 


hirigiyya 


tirer 


xel m 


kas 


intelligence 


xelal , digal , digle 


fayisiyya 


conseiller 


xelal , digal , digle 


fayseyna 


conseiller 


xëtër g 


gublô 


poumon 


xiif 


luwitiyya 


avoir faim 


xiif g 


luwâ 


faim 


xob w , 


ayyufta 


feuille 


xol b 


lubbi 


coeur 


xol b 


wannâ , lubbi 


coeur 


xorom s 


qasbô 


sel 


xotti 


qanxisiyya 


déchirer 


xuloo b , jappante b , ay w , jote b 


keemaari 


querelle 


yàgg 


dumi 


ancien 


Yalla 


Yalla 


Dieu 


yambw 


diidaalé 


abeilles 


yàpp w 


cadoytâ , cado 


viande 


yàq 


bayisiyya 


détruire 


yâq 


baddaahiyya 


gaspiller 


yâq m 


baddaahu 


gaspillage 


yar b 


barittô 


éducation 


yar b 


adabi 


politesse 


yaram 


xagar 


corps 


yaram-wu-tàng w 


qasô 


fièvre 


yee 


aybidiyya 


réveiller 


yéeg 


feeriyya 


monter 


yéen y 


minin 


sourcil 


yégal , dégtal , xamal 


warisiyya 


informer 


yëngu 


angayiyya 


bouger 



yewwu 

yônnee , yonni 
yoo b 
yoon w 



ambidiyya 
ruubiyya 
kayniiqeytâ 
gîta 



réveiller (se) 
envoyer 
moustique 
route 



Copyright © 2006-2007 Djibril Chimère Diaw 



